ANG TIPAN NI 


SEP 


Ang Ikalabing-isang Anak nina Jacob at Rachel 


KABANATA 1 


Si Joseph, ang ikalabing-isang anak nina Jacob at 
Rachel, ang maganda at minamahal. Ang kanyang 
pakikibaka laban sa mapanuksong Egyptian. 


1 Ang kopya ng Tipan ni Joseph. 

2 Nang malapit na siyang mamatay ay tinawag niya 
ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kapatid, 
at sinabi sa kanila: 

3 Aking mga kapatid at aking mga anak, makinig kay 
Joseph na minamahal ng Israel, pakinggan ninyo, mga 
anak ko, ang inyong ama. 

4 Nakita ko sa aking buhay ang inggit at kamatayan, 
ngunit hindi ako naligaw, ngunit nagtiyaga sa 
katotohanan ng Panginoon. 

5 Ang mga kapatid kong ito ay napoot sa akin, ngunit 
inibig ako ng Panginoon: 

6 Inibig nilang patayin ako, ngunit binantayan ako ng 
Diyos ng aking mga ninuno: 

7 Ibinaba nila ako sa hukay, at itinaas uli ako ng 
Kataastaasan. 

8 Ipinagbili ako sa pagkaalipin, at pinalaya ako ng 
Panginoon ng lahat: 

9 Ako ay dinala sa pagkabihag, at tinulungan ako ng 
Kaniyang malakas na kamay. 

10 Ako ay dinapuan ng gutom, at ang Panginoon 
mismo ang nagpakain sa akin. 

11 Nag-iisa ako, at inaliw ako ng Diyos: 

12 Ako ay may sakit, at dinalaw ako ng Panginoon. 

13 Ako ay nasa bilangguan, at ang aking Diyos ay 
nagpakita ng biyaya sa akin, 

14 Nasa mga gapos, at pinalaya niya ako, 

15 Siniraan ang aking puri, at ipinagtanggol niya ang 


aking kaso, 

16 Mapait na pananalita ng mga Egyptian, at iniligtas 
niya ako, 

17 Nainggit sa akin ang mga kapwa alipin, at itinaas 
niya ako. 

18 At ang punong kapitan ni Pharaoh ay 


ipinagkatiwala sa akin ang kaniyang bahay. 

19 At ako ay nakipaglaban sa isang walanghiyang 
babae, na hinihimok ako na lumabag kasama niya, 
ngunit iniligtas ako ng Diyos ng Israel na aking ama 
mula sa nagniningas na apoy. 

20 Ako ay inihagis sa bilangguan, ako ay binugbog, 
ako ay tinutuya, ngunit ipinagkaloob sa akin ng 
Panginoon na makahanap ng awa, sa paningin ng 
bantay ng bilangguan. 

21 Sapagkat hindi pinababayaan ng Panginoon ang 
mga may takot sa Kanya, kahit sa kadiliman, o sa mga 
tanikala o sa mga kapighatian, o sa mga 
pangangailangan. 

22 Sapagka't ang Dios ay hindi napapahiya na gaya ng 
tao, ni gaya ng anak ng tao na siya'y natatakot, ni gaya 
ng ipinanganak sa lupa ay mahina o natatakot. 

23 Ngunit sa lahat ng mga bagay na iyon Siya ay 
nagbibigay ng proteksyon, at sa iba't ibang paraan 


Siya ay umaaliw, bagama't sa kaunting panahon Siya 
ay umaalis upang subukin ang hilig ng kaluluwa. 

24 Sa sampung tukso ay ipinakita Niya na ako ay 
aprubado, at sa lahat ng iyon ay tiniis ko, sapagkat 
ang pagtitiis ay isang makapangyarihang alindog, at 
ang pagtitiis ay nagbibigay ng maraming mabubuting 
bagay. 

25 Gaano kadalas ako binantaan ng babaing Egyptian 
ng kamatayan! 

26 Gaano kadalas niya akong pinarusahan, at 
pagkatapos ay tinawag niya ako at binantaan ako, at 
nang ayaw kong sumama sa kanya, sinabi niya sa akin: 
27 Ikaw ay magiging panginoon ko, at ang lahat na 
nasa aking bahay, kung ibibigay mo ang iyong sarili 
sa akin, at ikaw ay magiging gaya ng aming 
panginoon. 

28 Ngunit inalala ko ang mga salita ng aking ama, at 
pumasok ako sa aking silid, ako ay umiyak at 
nanalangin sa Panginoon. 

29 At ako'y nag-ayuno sa pitong taon na iyon, at ako'y 
nagmukha sa mga Egyptian bilang isang namumuhay 
nang may kagandahang-loob, sapagka't silang nag- 
aayuno dahil sa Dios ay tumatanggap ng kagandahan 
ng mukha. 

30 At kung ang aking panginoon ay wala sa bahay, 
hindi ako uminom ng alak, ni sa loob ng tatlong araw 
ay kinuha ko ang aking pagkain, ngunit ibinigay ko 
ito sa mga dukha at may sakit. 

31 At hinanap ko ang Panginoon nang maaga, at 
umiyak ako para sa babaeng Egyptian ng Memphis, 
sapagkat walang humpay na binabagabag niya ako, 
sapagkat sa gabi rin ay pumunta siya sa akin sa ilalim 
ng pagkukunwari ng pagdalaw sa akin. 

32 At dahil wala siyang anak na 
nagkunwaring itinuring niya akong anak. 
33 At sa loob ng ilang panahon ay niyakap niya ako 
bilang isang anak, at hindi ko alam ito, ngunit nang 
maglaon, hinangad niya akong dalhin sa pakikiapid. 
34 At nang aking namalayan ito ay nalungkot ako 
hanggang sa kamatayan, at nang siya'y makaalis, 
ako'y nakapagisip-isip, at tumangis para sa kaniya ng 
maraming araw, sapagka't nakilala ko ang kaniyang 
panlilinlang at ang kaniyang pagdaraya. 

35 At aking ipinahayag sa kaniya ang mga salita ng 
Kataastaasan, baka sana siya ay tumalikod sa 
kaniyang masamang pita. 

36 Madalas, samakatwid, siya ay nambobola sa akin 
ng mga salita bilang isang banal na tao, at sa kanyang 
pananalita ay pinupuri ang aking kalinisang-puri sa 
harap ng kanyang asawa, habang nagnanais na siluin 
ako kapag kami ay nag-iisa. 

37 Sapagkat hayagang pinuri niya ako bilang malinis, 
at sa lihim sinabi niya sa akin: Huwag kang matakot 
sa aking asawa, sapagka't siya'y nahihikayat tungkol 
sa iyong kalinisang-puri: sapagka't kahit na may 
magsabi man sa kaniya tungkol sa atin, ay hindi siya 
maniniwala. 


lalaki ay 


38 Dahil sa lahat ng bagay na ito ay humiga ako sa 
lupa, at nagsumamo sa Diyos na iligtas ako ng 
Panginoon mula sa kanyang panlilinlang. 

39 At nang wala na siyang maipanaig, muli siyang 
lumapit sa akin sa ilalim ng pagsusumamo ng 
pagtuturo, upang matutuhan niya ang salita ng Diyos. 
40 At sinabi niya sa akin: Kung nanaisin mong 
iwanan ko ang aking mga diyus-diyusan, sumiping ka 
sa akin, at hihikayatin ko ang aking asawa na lumayo 
sa kanyang mga diyus-diyosan, at kami ay lalakad sa 
batas ng iyong Panginoon. 

41] At sinabi ko sa kanya: Hindi gugustuhin ng 
Panginoon. na ang mga gumagalang sa Kanya ay nasa 
karumihan, at hindi rin Siya nalulugod sa mga 
nangangalunya, kundi sa mga lumalapit sa Kanya na 
may dalisay na puso at walang dungis na mga labi. 

42 Ngunit pinakinggan niya ang kanyang kapayapaan, 
na nananabik na matupad ang kanyang masamang 
hangarin. 

43 At ibinigay ko pa ng husto ang aking sarili sa pag- 
aayuno at panalangin, upang ako ay iligtas ng 
Panginoon mula sa kanya. 

44 At muli, sa ibang pagkakataon ay sinabi niya sa 
akin: Kung hindi ka mangangalunya, papatayin ko 
ang aking asawa sa pamamagitan ng lason, at kukunin 
kang maging asawa ko. 

45 Kaya nga, nang marinig ko ito, pinunit ko ang 
aking mga damit, at sinabi ko sa kanya: 

46 Babae, igalang mo ang Diyos, at huwag gawin ang 
masamang gawaing ito, baka ikaw ay mapahamak, 
sapagka't talastasin mo na aking ipahahayag itong 
iyong kaisipan sa lahat ng tao. 

47 Kaya't siya, sa takot, ay nakiusap na huwag kong 
ipahayag ang katha na ito. 

48 At siya'y umalis na nagpapaginhawa sa akin ng 
mga kaloob, at ipinadala sa akin ang bawa't kaluguran 
ng mga anak ng tao. 

49 At pagkatapos ay pinadalhan niya ako ng pagkain 
na may halong mga pang-akit (gayuma). 

50 At nang dumating ang eunuch na nagdala nito, 
tumingala ako at nakita ko ang isang kakila-kilabot na 
tao na may tabak na nagbibigay sa akin ng pagkain, at 
napagtanto ko na ang kanyang pakana ay upang 
dayain ako. 

51 At nang siya'y makaalis ay umiyak ako, ni hindi ko 
tinikman iyon o ang alinmang pagkain niya. 

52 Kaya pagkatapos ng isang araw ay lumapit siya sa 
akin at pinagmasdan ang pagkain, at sinabi sa akin: 
Bakit hindi ka kumain ng pagkain? 

53 At sinabi ko sa kanya: Ito ay dahil pinunan mo ito 


ng nakamamatay na mga enkanto, at paano mo nasabi: 


Hindi ako lumalapit sa mga diyus-diyosan kundi sa 
Panginoon lamang. 

54 Ngayon samakatwid, alamin mo na ang Diyos ng 
aking ama ay inihayag sa akin sa pamamagitan ng 
Kanyang anghel ang iyong kasamaan, at iningatan ko 
ito upang hatulan ka, baka sakaling ikaw ay makakita 
at magsisi. 


55 Ngunit upang malaman mo na ang kasamaan ng 
masasama ay walang kapangyarihan sa kanila na 
sumasamba sa Diyos nang may kalinisang-puri, 
masdan, kukuha ako nito at kakain sa harap mo. 

56 At pagkasabi ng gayon, nanalangin ako ng ganito: 
Ang Diyos ng aking mga ama at ang anghel ni 
Abraham, ay suma akin, at kumain. 

57 At nang makita niya ito, siya ay nagpatirapa sa 
aking paanan, umiiyak, at itinayo ko siya at 
pinayuhan. 

58 At nangako siyang hindi na gagawa ng kasamaang 
Ito. 

59 Ngunit ang kanyang puso ay nakatuon pa rin sa 
kasamaan, at siya ay tumingin sa paligid kung paano 
ako masilo, at nagbuntong-hininga nang malalim, siya 
ay nalulumbay, kahit na siya ay walang sakit. 

60 At nang makita siya ng kanyang asawa, sinabi niya 
sa kanya: Bakit nalulumbay ang iyong mukha? 

61 At sinabi niya sa kanya: Ako ay may kirot sa aking 
puso, at ang mga daing ng aking espiritu ay 
pinahihirapan ako, at sa gayo'y inaliw niya ang 
walang sakit. 

62 Pagkatapos, alinsunod na sinasamantala niya ang 
isang pagkakataon, siya ay sumugod sa akin habang 
ang kanyang asawa ay nasa labas pa, at sinabi sa akin: 
Ako ay magbibigti sa aking sarili, o itatapon ang 
aking sarili sa isang bangin, kung ikaw ay hindi 
sisiping sa akin. 

63 At nang makita ko ang espiritu ni Beliar na 
bumabagabag sa kanya, nanalangin ako sa Panginoon, 
at sinabi sa kanya: 


64 Bakit, kahabag-habag na babae, ikaw ay 
nababagabag at nababalisa, nabubulag sa mga 
kasalanan? 


65 Alalahanin na kung ikaw ay magpapakamatay, si 
Asteho, ang babae ng iyong asawa, ang iyong karibal, 
ay papaluin ang iyong mga anak, at iyong sisirain ang 
iyong alaala mula sa lupa. 

66 At sinabi niya sa akin: O, kung gayon, mahalin mo 
ako, sapat na ito sa akin: makipaglaban ka lamang 
para sa aking buhay at ang aking mga anak, at 
inaasahan kong masisiyahan din ako sa aking naisin. 
67 Ngunit hindi niya alam na dahil sa aking 
panginoon ay nagsalita ako ng ganito, at hindi dahil sa 
kanya. 

68 Sapagkat kung ang isang tao ay bumagsak sa harap 
ng pagsinta ng isang masamang pagnanasa at naging 
alipin nito, maging tulad nitong babae, anuman ang 
mabuting bagay na marinig niya patungkol sa 
pagsinta na iyon, tinatanggap niya ito nang may 
layunin sa kanyang masamang pagnanasa. 

69 Ipinapahayag ko, samakatwid, sa inyo, mga anak 
ko, na mga ikaanim na oras nang siya ay humiwalay 
sa akin, at lumuhod ako sa harapan ng Panginoon 
buong araw, at buong gabi, at bandang madaling-araw 
ay bumangon ako, habang umiiyak at nananalangin na 
lumaya mula sa kaniya. 


70 Sa wakas, pagkatapos, hinawakan niya ang aking 
mga kasuotan, pilit akong kinaladkad upang makipag- 
ugnay sa kanya. 

71 Nang, samakatwid, nakita ko na sa kanyang 
kabaliwan ay hawak niya nang mahigpit ang aking 
damit, iniwan ko ito, at tumakas na hubad. 

72 At habang hawak nang mahigpit ang aking damit 
ay nagsinungaling siya sa akin, at nang dumating ang 
kanyang asawa ay inihagis niya ako sa bilangguan sa 
kanyang bahay, at kinabukasan ay hinampas niya ako 
at ipinasok sa bilangguan ni Pharaoh. 

73 At noong ako ay nakagapos, ang babaeng Egyptian 
ay pinahirapan ng dalamhati, at siya ay dumating at 
narinig kung paano ako nagpasalamat sa Panginoon at 
umawit ng mga papuri sa tahanan ng kadiliman, at 
may masayang tinig ay nagalak, niluluwalhati ang 
aking Diyos na ako ay nailigtas mula sa mahalay na 
pagnanasa ng babaeng Egyptian. 

74 At madalas na nagpadala siya sa akin na 
nagsasabing: Pumayag kang tuparin ang aking 
hangarin, at palalayain kita mula sa iyong mga gapos, 
at palalayain kita mula sa kadiliman. 

75 At kahit sa pag-iisip ay hindi ako kumiling sa 
kanya. 

76 Sapagkat mahal ng Diyos siya na nasa lungga ng 
kasamaan ay pinagsasama ang pag-aayuno sa 
kalinisang-puri, kaysa sa taong nasa silid ng mga hari 
ay pinagsasama ang karangyaan at lisensya. 

77 At kung ang isang tao ay nabubuhay sa kalinisang- 
puri, at nagnanais din ng kaluwalhatian, at nalalaman 
ng Kataas-taasan na ito ay nararapat para sa kanya, 
ginawa rin niya ito sa akin. 

78 Gaano kadalas, bagama't siya ay may sakit, siya ay 
bumaba sa akin sa hindi napapansin ng mga oras, at 
nakinig sa aking tinig habang ako ay nananalangin! 

79 At nang marinig ko ang kanyang mga daing ay 
tumahimik ako. 

80 Sapagkat noong ako ay nasa kanyang bahay ay 
nakaugalian niyang ipakita ang kanyang mga bisig, at 
mga suso, at mga binti, upang ako ay sumiping 
kasama niya, sapagka't BB siya'y 8 napakaganda, 
pinalamutian nang napakaganda upang ako'y dayain. 
81 At binantayan ako ng Panginoon mula sa kanyang 
mga katha. 


KABANATA 2 


Si Joseph ay biktima ng maraming pakana ng 
masamang katalinuhan ng babaeng Memphian. Para 
sa isang kawili-wiling propetikong talinghaga, 
tingnan ang Mga Talata 73-74. 


1 Nakikita ninyo, samakatwid, mga anak ko, kung 
gaano ang mga dakilang bagay na ginagawa ng 
pagtitiis, at ang panalangin na may pag-aayuno. 

2 Gayon din kayo, kung inyong susundin ang 
kalinisang-puri at kadalisayan nang may pagtitiis at 
panalangin, nang may pag-aayuno sa 


pagpapakumbaba ng puso, ang Panginoon ay 
mananahan sa inyo dahil mahal Niya ang kalinisang- 
puri. 

3 At saanman naninirahan ang Kataas-taasan, kahit na 
ang inggit, o pagkaalipin, o paninirang-puri ay 
sumapit sa isang tao, ang Panginoon na nananahan sa 
kanya, alang-alang sa kanyang kalinisang-puri ay 
hindi lamang nagligtas sa kanya mula sa kasamaan, 
kundi dinadakila rin siya gaya ko. 

4 Sapagka't sa lahat ng paraan ang tao ay itinataas, 
maging sa gawa, o sa salita, o sa pag-iisip. 

5 Nalalaman ng aking mga kapatid kung gaano ako 
minahal ng aking ama, at gayon ma'y hindi ko itinaas 
ang aking sarili sa aking pagiisip: bagaman ako'y bata, 
mayroon akong takot sa Dios sa aking puso, sapagkat 
alam ko na ang lahat ng bagay ay lilipas. 

6 At hindi ko itinaas ang aking sarili laban sa kanila 
nang may masamang layunin, kundi ginalang ko ang 
aking mga kapatid, at bilang paggalang sa kanila, 
kahit na ako ay ipinagbili, ako ay umiwas na sabihin 
sa mga Ismaelita na ako ay anak ni Jacob, isang 
dakilang tao at isang makapangyarihan. 

7 Gawin din ninyo, aking mga anak, magkaroon ng 
pagkatakot sa Diyos sa lahat ng inyong mga gawa sa 
harap ng inyong mga mata, at igalang ang inyong mga 
kapatid. 

8 Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng batas ng 
Panginoon ay mamahalin Niya. 

9 At nang ako'y dumating sa Indocolpitae kasama ang 
mga Ismaelita, tinanong nila ako, na sinasabi: 

10 Ikaw ba ay alipin? At sinabi ko na ako ay isang 
aliping ipinanganak sa bahay, upang hindi ko 
mapahiya ang aking mga kapatid. 

11 At ang pinakamatanda sa kanila ay nagsabi sa akin: 
Ikaw ay hindi isang alipin, sapagkat maging ang 
iyong anyo ay nagpapakita nito. 

12 Ngunit sinabi ko na ako ay kanilang alipin. 

13 Ngayon, nang kami ay dumating sa Egypt, sila'y 
nagtalo tungkol sa akin, kung sino sa kanila ang bibili 
sa akin at kukuha sa akin. 

14 Kaya't minagaling ng lahat na ako'y manatili sa 
Egypt na kasama ng mangangalakal ng kanilang 
pangangalakal, hanggang sa sila'y makabalik na may 
dalang kalakal. 

15 At binigyan ako ng Panginoon ng pabor sa mga 
mata ng mangangalakal, at ipinagkatiwala niya sa 
akin ang kaniyang bahay. 

16 At pinagpala siya ng Dios sa pamamagitan ng 
aking paraan, at dinagdagan siya sa ginto at pilak at sa 
mga katulong sa bahay. 

17 At ako'y kasama niya sa tatlong buwan at limang 
araw. 

18 At nang panahong yaon ang babaing Memphian, 
ang asawa ni Pentephris, ay dumating sa isang karo, 
na may malaking karangyaan, sapagka't narinig niya 
sa kaniyang mga eunuch ang tungkol sa akin. 

19 At sinabi niya sa kanyang asawa na ang 
mangangalakal ay yumaman sa pamamagitan ng isang 


batang Hebreo, at sinabi nila na siya ay tiyak na 
ninakaw mula sa lupain ng Canaan. 

20 Ngayon, samakatwid, magbigay ka ng katarungan 
sa kanya, at dalhin ang binata sa iyong bahay, sa 
gayo'y pagpapalain ka ng Dios ng mga Hebreo, 
sapagka't ang biyaya mula sa langit ay nasa kaniya. 

21 At si Pentephris ay nahikayat sa pamamagitan ng 
kanyang mga salita, at inutusan na dalhin ang 
mangangalakal, at sinabi sa kanya: 

22 Ano itong aking naririnig tungkol sa iyo, na ikaw 
ay nagnanakaw ng mga tao sa lupain ng Canaan, at 
iyong ipinagbibili sila bilang mga alipin? 

23 Ngunit ang mangangalakal ay nagpatirapa sa 
kanyang paanan, at nakiusap sa kanya, sinasabi: 
Isinasamo ko sa iyo, aking panginoon, hindi ko alam 
kung ano ang iyong sinasabi. 

24 At sinabi ni Pentephris sa kanya: Saan, kung gayon, 
ang aliping Hebreo? 

25 At sinabi niya: Ipinagkatiwala siya ng mga 
Ismaelita sa akin hanggang sa sila ay makabalik. 

26 Ngunit hindi siya naniwala sa kaniya, kundi 
inutusan siyang hubaran at paluin. 

27 At nang ipagpumilit niya ang pahayag na ito, 
sinabi ni Pentephris: Hayaang dalhin ang binata. 

28 At nang ako ay dinala, ako'y yumukod kay 
Pentephris, sapagka't siya'y ikatlo sa ranggo ng mga 
pinuno ni Pharaoh. 

29 At inihiwalay niya ako sa kanya, at sinabi sa akin: 
Ikaw ba ay isang alipin o malaya? 

30 At sinabi ko: Isang alipin. 

31 At sinabi niya: Kanino? 

32 At sinabi ko: Ang mga Ismaelita. 

33 At sinabi niya: Paano ka naging alipin nila? 

34 At sinabi ko: Binili nila ako mula sa lupain ng 
Canaan. 

35 At sinabi niya sa akin: Tunay na nagsisinungaling 
ka, at agad niyang inutusan akong hubaran at paluin. 
36 Ngayon, ang babaeng Memphian ay nakatingin sa 
akin sa isang bintana habang ako ay pinapalo, 
sapagkat ang kanyang bahay ay malapit, at siya ay 
nagpadala sa kanya na nagsasabi: 

37 Ang paghatol mo ay hindi matuwid, sapagkat 
pinarusahan mo ang isang taong malaya na ninakaw, 
na para bang siya ay isang mananalangsang. 

38 At nang hindi ako nagbago sa aking pananalita, 
bagama't ako'y pinalo, ay iniutos niya na ako'y 
ikulong, hanggang, ang sabi niya, ay dumating ang 
mga may-ari ng bata. 

39 At sinabi ng babae sa kanyang asawa: Bakit mo 
kinulong ang bihag at mainam na batang lalaki sa mga 
tanikala, na mas nararapat na palayain, at hintayin? 

40 Sapagka't ninais niyang makita ako dahil sa 
pagnanasa sa kasalanan, ngunit ako ay walang alam 
tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. 

41] At sinabi niya sa kanya: Hindi kaugalian ng mga 
Egyptian na kunin ang pag-aari ng iba bago ibigay 
ang katibayan. 


42 Ito, samakatwid, sinabi niya hinggil sa 
mangangalakal, ngunit patungkol sa batang lalaki, 
siya ay dapat makulong. 

43 Pagkaraan ng dalawangpu't apat na araw ay 
dumating ang mga Ismaelita, sapagkat narinig nila na 
si Jacob na aking ama ay labis na nagdadalamhati 
tungkol sa akin. 

44 At sila ay lumapit at nagsabi sa akin: Paano mo 
nasabi na ikaw ay isang alipin? at masdan, nalaman 
namin na ikaw ay anak ng isang makapangyarihang 
lalaki sa lupain ng Canaan, at ang iyong ama ay 
nagdadalamhati pa rin para sa iyo sa sako at abo. 

45 Nang marinig ko ito ay natunaw ang aking bituka 
at natunaw ang aking puso, at labis kong ninais na 
umiyak, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na hindi 
ko dapat ilagay sa kahihiyan ang aking mga kapatid. 
46 At sinabi ko sa kanila, Hindi ko alam, ako ay isang 
alipin. 

47 Pagkatapos, samakatwid, sila ay nagpayo na 
ipagbili ako, upang hindi ako matagpuan sa kanilang 
mga kamay. 

48 Sapagkat sila ay natakot sa aking ama, na baka 
siya ay dumating at magsagawa sa kanila ng isang 
matinding paghihiganti. 

49 Sapagka't kanilang narinig na siya ay 
makapangyarihan sa Dios at sa mga tao. 

50 Pagkatapos ay sinabi ng mangangalakal sa kanila: 
Palayain mo ako sa kahatulan ni Pentiphri. 

51 At sila ay lumapit at humiling sa akin, nagsasabing: 
Sabihin mo na ikaw ay binili namin ng pera, at 
palalayain niya kami. 

52 Ngayon, sinabi ng babaeng Memphian sa kanyang 
asawa: Bilhin mo ang binata, sapagka't aking narinig, 
sabi niya, na kanilang ipinagbibili siya. 

53 At pagdaka'y nagsugo siya ng isang eunuch sa mga 
Ismaelita, at pinakiusapan silang ipagbili ako. 

54 Datapuwa't yamang ang eunuch ay hindi pumayag 
na bilhin ako sa kanilang halaga, siya'y nagbalik, na 
nasubok sila, at ipinaalam niya sa kaniyang 
panginoong babae na sila'y humingi ng malaking 
halaga para sa kanilang alipin. 

55 At siya ay nagpadala ng isa pang eunuch, na 
nagsasabi: Kahit na humihingi sila ng dalawang mina, 
bigyan mo sila, huwag mong alalahanin ang ginto, 
bilhin mo lamang ang binata, at dalhin mo siya sa 
akin. 

56 Kaya't yumaon ang eunuch at binigyan sila ng 
walumpung pirasong ginto, at nakuha niya ako, 
ngunit sa babaeng Egyptian ay sinabi niyang nagbigay 
ako ng isang daan. 

57 At kahit na alam ko ito, ako ay tumahimik, baka 
ang eunuch ay mapahiya. 

58 Nakikita ninyo, samakatwid, mga anak ko, kung 
anong mga dakilang bagay ang tiniis ko upang hindi 
ko ipahiya ang aking mga kapatid. 

59 Gawin din ninyo, samakatwid, ibigin ang isa't isa, 
at may mahabang pagtitiis itago ninyo ang mga 
kamalian ng isa't isa. 


60 Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa pagkakaisa ng 
mga kapatid, at sa layunin ng isang pusong 
nasisiyahan sa pag-ibig. 

61 At nang ang aking mga kapatid ay dumating sa 
Egypt, kanilang nalaman na aking ibinalik ang 
kanilang pera sa kanila, at hindi ko sila pinagalitan, at 
inaliw ko sila. 

62 At pagkamatay ni Jacob na aking ama ay minahal 
ko sila nang higit na sagana, at lahat ng bagay anuman 
ang iniutos niya ay ginawa ko nang labis para sa 
kanila. 

63 At hindi ko sila pinahintulutan na pahirapan sa 
pinakamaliit na bagay, at lahat ng nasa aking kamay 
ay ibinigay ko sa kanila. 

64 At ang kanilang mga anak ay aking mga anak, at 
ang aking mga anak bilang kanilang mga 
tagapaglingkod, at ang kanilang buhay ay aking 
buhay, at lahat ng kanilang pagdurusa ay aking 
pagdurusa, at lahat ng kanilang karamdaman ay aking 
kahinaan. 

65 Ang aking lupain ay kanilang lupain, at ang 
kanilang payo ay aking payo. 

66 At hindi ko itinaas ang aking sarili sa kanila sa 
kayabangan dahil sa aking 58B7makamundong 
kaluwalhatian, ngunit ako ay kabilang sa kanila bilang 
isa sa pinakamababa. 

67 Kung kayo rin, samakatwid, ay lalakad sa mga 
kautusan ng Panginoon, aking mga anak, itataas Niya 
kayo roon, at pagpapalain kayo ng mabubuting bagay 
magpakailanman. 

68 At kung ang sinuman ay naghahangad na gumawa 
ng masama sa inyo, gumawa ng mabuti sa kanya, at 
manalangin para sa kanya, at kayo ay matutubos ng 
Panginoon mula sa lahat ng kasamaan. 

69 Sapagkat, masdan, nakikita ninyo na dahil sa aking 
pagpapakumbaba at mahabang pagtitiis ay nakuha ko 
bilang asawa ang anak na babae ng saserdote ng 
Heliopolis. 

70 At binigyan ako ng isang daang talentong ginto 
kasama niya, at ginawa sila ng Panginoon na 
maglingkod sa akin. 

71 At binigyan din niya ako ng kagandahang gaya ng 
isang bulaklak na higit pa sa mga kagandahan ng 
Israel, at iningatan niya ako hanggang sa katandaan sa 
lakas at kagandahan, sapagkat ako ay katulad ni Jacob 
sa lahat ng bagay. 

72 At pakinggan ninyo, aking mga anak, gayundin 
ang pangitain na aking nakita. 

73 May labingdalawang usa na kumakain: at ang 
siyam ay unang nangalat sa buong lupa, at gayon din 
naman ang tatlo. 

74 At nakita ko na mula kay Judah ay isinilang ang 
isang birhen na nakasuot ng kasuotang lino, at mula sa 
kanya, ipinanganak ang isang tupa, na walang batik, 
at sa kaniyang kaliwang kamay ay may parang leon, 
at ang lahat ng mga hayop ay sumugod laban sa 
kaniya, at dinaig sila ng tupa, at nilipol sila, at 
niyapakan sila sa ilalim ng paa. 


75 At dahil sa kanya ang mga anghel at mga tao ay 
nagalak, at ang buong lupain. 

76 At ang mga bagay na ito ay mangyayari sa 
kanilang kapanahunan, sa mga huling araw. 

77 Kaya nga, mga anak ko, sundin ninyo ang mga 
utos ng Panginoon, at parangalan ninyo si Levi at si 
Judah, sapagkat mula sa kanila ay babangon sa inyo 
ang Kordero ng Diyos (si Jesus Christ), na nag-aalis 
ng kasalanan ng sanlibutan, isang nagliligtas sa lahat 
ng mga Gentil at Israel. 

78 Sapagkat ang Kanyang kaharian ay isang walang 
hanggang kaharian, na hindi lilipas, nguni't ang aking 
kaharian sa gitna ninyo ay magwawakas na parang 
duyan ng bantay, na pagkatapos ng tag-araw ay 
mawawala. 

79 Sapagka't nalalaman ko na pagkatapos ng aking 
kamatayan ay pahihirapan kayo ng mga Egyptian, 
ngunit ipaghihiganti kayo ng Diyos, at dadalhin kayo 
sa kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. 

80 Ngunit dadalhin ninyo ang aking mga buto sa inyo, 
sapagka't kapag ang aking mga buto ay dinala doon, 
ang Panginoon ay sasainyo sa liwanag, at si Beliar ay 
nasa kadiliman na kasama ng mga Egyptian. 

81 At dalhin ninyo si Asenath na inyong ina sa 
Hippodrome, at malapit kay Rachel na inyong ina ay 
ilibing siya. 

82 At nang masabi niya ang mga bagay na ito ay 
iniunat niya ang kanyang mga paa, at namatay sa 
mabuting katandaan. 

83 At ang buong Israel ay nagluksa para sa kanya, at 
ang buong Egypt, na may malaking pagluluksa. 

84 At nang ang mga anak ni Israel ay umalis sa Egypt, 
kanilang dinala ang mga buto ni Joseph, at inilibing 
siya sa Hebron na kasama ng kaniyang mga magulang, 
at ang mga taon ng kaniyang buhay ay isang daan at 
sampung taon. 


